અંક: ૨૮ ઓકટોબર ૨૦૨૪ 


દૃઝ૦બાનમા 


સરક્યુલર 


દશનામ 


વર્ષઃ ૦૩ 
અંક: ૨૮ 
વિશેષાંક : ૦૩ 
ઓકટોબર ૨૦૨૪ 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી 
મો. 9898 550 833, 


મરા 
68308010(613/03માં.૦૦, 


પ્રકાશન અને સંકલન 
લલિતપુરી આર. ગોસ્વાભી 
જામજોધપુર / સુરત, 


ડિઝાઈન 
જી-પબ્લીકૅશન્સ 
સુસ્ત. 


પ્રિ સ્થાન 
( છ વોટ્સએપ ગ્રુપ 20૫) 
“ઝને 
( % ટલગ્રામ ચેનલ 40૫) 


ન્ઝ્---ઝ 
( & ગુગલડ્રાઈવ વત) 
દ. અઝ ૯% 


/ ઊ જજ તાતા] 
પ ફતત ૦-0%%), 


સરક્યુલર 
તંત્રીલેખ... 


સંતોષી નર સદા સુખી... 


જીવનનું સાચુ સુખ સંતોષમાં છે. જે વ્યક્તિ 
સંતોષી છે તે સાચો ધનવાન છે. આપણી પાસે 
ફેટલું લન છે તે અગત્યનું નથી. પરતુ સંતુષ્ટતા 
કેટલી છે તેના આવારે સુખી જીવન 
* સંતુષ્ટતાનો અર્થ એ નથી કે આપણે 

પુરુષાર્થ ન કરીએ, ઉન્નતિ નહીં કરીએ કે 
ધન નહીં કમાઈએ પરંતુ સંતુષ્ટતા અર્થાત્‌ 
આપણી પાસે જે છે તેમાં ખુશ છીએ. 
સંતુષ્ઠતાનો મતલબ એ પણ નથી કે તમે 
નિષ્ફળ જાવ પછી પણ સંતુષ્ટ રહો પરં 
તેનો અર્થ એ છે કે તમે સફળતા માદ 
પ્રયત્નો પૂરી સંતુષ્ટિ સાથે કરો. હારને 
સ્વીકાર કરો. શીખો અને કોશિશ કરતા 


રહો. 

ભૌતિકવાદે મનુષ્યને મારા-તારાની 

માયાજાળમાં બાંધી દીધો છે સંતુષ્ઠતા આ 

જાળાના બંધનો તોડે છે. ન 
[ણ મનુષ્યો અને અધૂરા સાધનોવાળી 

આ દુનિમમાં રાજાની જમ જીવન જીવી 

જવા માટે સંતુષ્ટતાની ધારણા જરૂરી છે. 

* મનની સંતુષ્ઠતા માટે હંમેશા સારા કામો 
કરતા રહીએ કોઈ પ્રશંસા કરે કે ના કરે 
પરંતુ સત્કર્મો કરતા રહીએ. 

* હંમેશા વિચારીએ-ભગવાને મને ઘણું બધું 
આપ્યું છે જે આપ્યું છે તેના માટે 
ભગવાનનો દિલથી ધન્યવાદ કરીએ. 

* યાદ રાખીએ મારા ભાગ્યથી વધુ કયારેય 
મળી શકશે નહિ અને મારા ભાગ્યનું કોઈ 

છીનવી શકશે નહિ. 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


02 


૭... 
04... 
05... 


07... 
12.4. 
14... 
15... 
16... 

27... 

18... 
મજે... 
1... 
22, 
થે... 


દશનામ 


સરક્યુલર 
*-* અનુક્રમણિકા ... 

તંત્રીલેખ. 

સમાજશ્રેષ્ઠી દીપોત્સવી વિશેષાંક વિશે... 


યોગ્ય જગ્યાએ પૈસાનું રોકાણ કરી સંતાનો 
માતા-પિતાને આર્થિક સુરક્ષા આપી શકે... 


બી એલર્ટ... તમારી પ્રાઈવસી ખતરામાં છે... 
ધોરણ ૧૦ ના વિધાર્થીઓ માટે ખાસ... 

ઘ સ્ટેન્ડીંગ બોય ઓફ નાગાસાકી... 
દશનામીઓ માટે જરૂરી દશ જાણકારી... 
સફરજન કોણે ના ખાવા જોઈએ? 
માણસનું વ્યકિતત્વ... એક બોધકથા... 
હાસ્ય કણિકાઓ. 

થાઈરોઈડ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે? 

ચિત્ર સંદેશ 

આભાર... 


દશનામ સરક્યુલર ઈ-મેગેઝિન પ્રાપ્તિ સ્થાન લિંક. 


03 


"દશનામ સરક્યુલર” વિશેષાંક : 03003%5:74. 


ષ્ટ 
દશનામ 


સરક્યુલર 


દીપોત્સવી વિશેષાંક / સમાજશ્રેષ્ઠી વિશેષા 


૭ નમો નારાયણ, 
દશનામ પરિવારજનો તેમજ વાચક મિત્રો, 

આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે દશનામ ગોસ્વામી સમાજના પ્રસિદ્ધ 
ઈ-મેગેઝિન “દશનામ સરક્યુલર'' દ્વારા દશનામ ગોસ્વામી સમાજનું નામ રોશન 
કરતા વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવો તેમજ નિઃસ્વાર્થ ભાવે સમાજ સેવા કરતા 
ગુજરાતભરના મહાનુભાવોનો જીવન પરિચય આપતો વિશેષાંક “સમાજશ્રેષ્ઠી 
વિશેષાંક-૩'' પ્રકાશિત થઈ ચૂકયો છે. સમાજશ્રેષ્ઠી વિશેષાંકને આપ સૌના તરફથી 
ખૂબજ આવકાર મળે છે, તે બદલ આપ સૌ વાચક મિત્રો તેમજ જ્ઞાતિજનોનો ખૂબ 
ખૂબ દન્થવાદ. આ અંક વિશે આપના અભિપ્રાય જરૂર મોકલશો. 

આપણાં ગોસ્વામી સમાજના સમાજ સેવકો, કથાકાર, ડૉકટર, શિક્ષક, 
ભજનિક, મહિલા મંડળ, ખેલાડીઓ, સંતો-મહંતો, ચેતન સમાધિઓ, શૂરવીરો, 
કલાકારો, વગેરે મહાનુભાવોના જીવન પરિચચ સહિતના વિવિધ સાહિત્યિક 
વિશેષાંકો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આપ કોઈપણ ક્ષેત્રમાં વૈવિધ્ય સભર કાર્ય 
કરતા હોવ તો સંપર્ક કરવા વિનંતી. 

“દશનામ સરક્યુલર'' ઈ-મેગેઝિનનું કોઈ લવાજમ કે ફી લેવા: 
આવતી નયી, તદ્ન નિઃશૂલ્ક ઓનલાઈન પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. આપ 
નિયમિત અંક મળતો રહે તે માટે આ મેગેઝિનમાં આપેલ લિંક દ્વારા આપ ડાઉનલોડ 
કરી શકો છો. ધન્યવાદ. 

દશનામ ગૌરવ “સમાજશ્રેષ્ઠી વિશેષાંક-૪'' અને ''દિવાળી વિશેષાંક'' 
એક સાથે પ્રગટ કરવામાં આવશે. દીપોત્સવી વિશેષાંકમાં ધંધાકીય શુભેચ્છા, 
વડીલોને શ્રધ્ધાંજલિ, ફેમિલી ફોટાઓ, સંસ્થાકીય, મંડળ કે આશ્રમ દ્વારા 
શુભેચ્છા સંદેશ મોકલી શકો છો... શુભેચ્છા સંદેશ માટે તંત્રીશ્રી/સહતંત્રીશ્રીનો 


ક કરો. 
ક ૩ નમો નારાયણ. 


તંત્રીશ્રી સહતંત્રીશ્રી 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી રમેશપુરી ઉમેદપુરી ગોસ્વામી “સારથિ” 
(0: 98985 50833) (4: 33078 22505) 


૯-પાં : ઉ8ડ002॥લં(તપાંટા 061.૮0, 


યોગ્ય જગ્યાએ પૈસાનું રોકાણ કરી સંતાનો 
માતા-પિતાને આર્યેક સુરક્ષા આપી શકે છે... 


વડીલો માટે ઘણા સિનિયર સિટિઝન સેવિંગ એકાઉન્ટની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, 
જેમાં નોર્મલ એકાઉન્ટની સરખામણીમાં વધારે વ્યાજ મળે છે. 


શિરાગગીરી જી. ગોસાઈ વ 
જમનગર ક 


વર્તમાનમાં સંતાનો પોતાના કામ-કરિયરમાં એટલા બધા 
વ્યસ્ત થઈ ગયા છે કે તેઓ માતા-પિતાની સમસ્યાઓ અને 
તકલીફો પર ધ્યાન આપી શકતા નથી. જોકે સંતાનોની ફરજ 
બને છે કે તેઓ માતા-પિતાની જરૂરીયાતોને સમજે અને તેને 
પૂરી કરે. 


05 


દશનામ સરક્યુલર : 2800-00124. 


તેમણે બનતા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ 
કે આર્થિક રીતે તેમનું ભવિષ્ય ચિંતા 
મુકત રહે અને આરામથી જીવન પસાર 
કરી શકે. 


આ માટે સંતાનો કેટલાક પગલા 
ભરી તેમના ઘડપણને આર્થિક રીતે 
સુરક્ષિત બનાવી શકે છે. 


હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ કવર : 


મેડિકલ ઈમરજન્સી અને મેડિકલ 
ખર્ચાને ધ્યાનમાં રાખતા વડીલો માટે એક 
હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ લેવો જરૂરી છે. જો તમે 
શહેરમાં વસવાટ કરો છો તો ઓછામાં 
ઓછા ૫ થી ૪ લાખનું ઈન્શ્યોરન્સ કવર 
લેવું યોગ્ય રહેશે. તેમાં તમારા માતા- 
પિતા બંનેનો સમાવેશ થઈ જશે. આ 
ઉપરાંત ક્રિટિકલ ઈલનેસ પ્રોટેકશન, પ્રી 
અને પોસ્ટ હોસ્પિટલાઈઝેજશન કવર, 
ડોમિસાઈલિયરી એકસપેન્સ કવર વગેરે 
જેવી મહત્ત્વની તબીબી સુવિધાઓનો પણ 
સમાવેશ કરવો. 
ઈમરજન્સી ફંડ : 

તાત્કાલિક આવી પડતી સમસ્યાઓ 
માટે અગાઉથી જ તૈયારી રાખવી, જેથી 
ઈમરજન્સી સમયે વડીલોને કોઈ તકલીફ 
પડે નહીં. તેમના ઈમરજન્સી ફંડમાં 
ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહિનાનો ખર્ચ 
નીકળી શકે એટલા પૈસા હોવા જોઈએ. 
માતા-પિતાની સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખી 
સંતાન આ પૈસા એટીએમ / ડેબિટ કાર્ડ 
સાથે એક સેવિંગ એકાઉન્ટમાં જમા 


06 


કરાવી શકે છે. આ ઉપરાંત તેઓ પૈસાને 
એફડીમાં પણ રાખી શકે છે, જેથી સમય 
સાથે તેમાં વધારો થતો રહે. 


સિનિયર સિટિઝન બેન્ક એકાઉન્ટ : 


જો તમારા માતા-પિતાની ઉંમર ૬૦ 
વર્ષ કે તેનાથી વધારે હોય તો તેમના 
માટે સિનિયર સિટિઝન સેવિંગ એકાઉન્ટ 
એક સારો વિકલ્પ છે. વર્તમાનમાં વડીલો 
માટે ઘણા સિનિયર સિટિઝન સેવિંગ 
એકાઉન્ટની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, જેમાં 
નોર્મલ એકાઉન્ટની સરખામણીમાં વધારે 
વ્યાજ મળે છે. કેટલાક સિનિયર 
સિટિઝન સેવિંગ એકાઉન્ટ પર વડીલોને 
કોમિલમેન્ટરી મેડિકલ અને પર્સનલ 
એકિસડેન્ટ ઈન્શ્ળોરન્સ, ફ્રી પર્ચેઝ 
પ્રોટેકશન, ઓછી ઓપનિંગ ડિપોઝીટ 
જેવી સુવિધા પણ મળી રહે છે. 
સોવરન ગોલ્ડ બોન્ડ્સમાં રોકાણ : 

સોનું ખરીદીને ઘરમાં રાખવું રિસ્કી 
હોય છે તેમજ સોના પર લાગનારા 
મેકિંગ ચાર્જને કારણે તેની રિટર્ન વેલ્યૂ 
પણ ઓછી થઈ જાય છે. આ ઉપરાંત 
બેન્કના લોકરમાં સોનું રાખવા માટે 
એકસ્ટ્રા ચાર્જ પણ આપવો પડતો હોય 
છે, આ કારણે સોનાની ખરીદી કરવાને 
બદલે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (011) 
દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા સોવરન 
ગોલ્ડ બોન્ડ્સ (500) માં રોકાણ કરવું 
યોગ્ય રહેશે 


દશનામ સરક્યુલર : 2800-00124 


આરપાર 


સોશિયલ મિડિયા ણ ભ] છ 
બી એલર્ટ... 


આજે વિશ્વ ભરમાં સોશિયલ મિડિયાની બોલબાલા છે. 
અસંખ્ય એપ્સ દ્વારા લોકો એક્ટિવ રહે છે. મેસેજિગ, ગેમ્સ, 
કુકિંગ હોય કે ચિત્રકલા, ભણવું હોય કે કંઇક જાણવું હોય... 
એક માંગો ત્યાં અઢળક એપ્સનાં લોભામણાં ઓપ્શન તમારી 
નજર સમક્ષ ઉપલબ્ય થઇ જાય છે. આપ શ્રી એપ્સ ડાઉનલોડ 
કરી લો છો. જે જે પરમિશન માંગવામાં આવે એ ટિક કરતા 
જાઓ છો. અઠીં થી આખો ખેલ શરૂ થાય છે. ઝીણા અને 
અતિ સભ્ય અંગ્રેજીમાં લખેલું લખાણ વાંચવાની આપને ન તો 
ફુરસદ છે અને ન કોઈ ઇચ્છા. વેરીફીકેશનનાં નામે આપે 
તમામ પર્સનલ ડાટાનો જેવો ઉપયોગ કરવો હોય એવો કરી 
શકો છો એવી પરમિશન આપી દીધી હોય છે ! 

એન્ડ સ્ટાર્ટ નાઉ..! 
ખેલ શરૂ થઈ જાય છે. 


07 


દશનામ સરક્યુલર : 2800-00124. 


એમની કઇ પ્રોડક્ટ માટે કામ 
આવો એમ છો એ મુજબ તમારા 
પર ફોન્સ, ઈમેલસ, નો મારો શરુ 
થાય છે. તમને અચાનક આટલા 
કોલ્સ કેમ આવવા લાગ્યા એ 
વિંચારો તો છેલ્લે કઇ એપ્સ લીધી 
એના પર થી તાળો મળી જાય. 
આ ખતરો વૈશ્વિક છે. 
યીન જેવા દેશે બહારની કોઈ 
કંપની માટે નો એન્ટ્રી કરી દીધી 
ફ્રોર એકઝાંપલ, તમે ગુગલમાં કાર સર્ય છે. પોતાની સ્વદેશી એપ્સ જ વાપરે 
કરો, વિંદેશ ટ્રીપ, બાઈક, મોબાઈલ, પેન, છે. પણ પોતે આખી દુનિયામાં એપ્સ દ્વારા 
સાબુ કે કંઈ પણ... તમે જેવું સર્ચ કરો, એની જાસુસી કરે છે. એટલે તો થોડા વર્ષો અગાઉ 
બીજી સેકન્ડમાં જ આપની વૉલ પર એ ટિંકટોક, પબજી જેવી ૫૦ થી વધારે એપ્સ 
આવવા લાગે છે, જે તમે સર્ચ કર્યું કાર સર્ચ ભારતમાં પ્રતિબંધિત કરવામાં આવી. 
કરો તો કાર, કેમરા સર્ચ કરો તો કેમરા. શોશિયલ મિડિયા કરોડો યુઝર્સ પરે 
આવું કેમ બને છે? વેલ, સિંપલ. તમને છે. સમાંતરે સરકાર જ ચલાવે છે એમ કહી 
ગ્રાહક તરીકે જે તે બ્રાન્ડને વેચી મારવામાં શકાય.આજનાં જમાનામાં ઈન્ટરનેટ સર્વ 
આવ્યા હોય છે.! આઇ રિપિટ, તમને ગ્રાહક સામાન્ય છે. દર ત્રીજી વ્યક્તિ વાપરે છે. 
તરીકે વેચી મારવામાં આવ્યા હોય છે !આને ગુગલ જેવી કંપની પણ આખી દુનિયાના 
કેવાય બારોબર વેચી નાખ્યા..! ફોન કોલ્સ સાંભળે છે. અલબત્ત, આ શાતિર 
આ એટલું ઝડપ થી અને સુક્ષ્મ રીતે કંપનીઓ પોતાનાં બયાવનાં સેંકડો 
થાય છે કે કંઇ ખબર પણ ન પડે. આવું દરવાજાઓ ખુલ્લા રાખે છે. ક્યાંય ફસાય 
લગભગ દરેક એપ્સ કરે છે. યુ ટ્યુબ હોય કે નહીં એનું ધ્યાન રાખવા માટે એક આખી 
ગુગલ, કે કોઈ અન્ય એપ્સ. અપવાદને બાદ ફ્રોજ ખડી હોય છે.તમે તમારા મિત્રને, સગા, 
કરતાં તમામ એપ્સ આવું કરે છે, આના થી કે કલિંગને કૉલ કરો છો.- 
અષષષ કમાણી થાય છે. સર્ચ એન્જિન "હાઈ, કેમ છો? મઝામાં.? શું ચાલે છે 
સિવાયની એપ્સ પોતાના ગ્રાહકોનાં બીજું.?” આવી સામાન્ય વાત વય્થે તમે 
ડાટાઓનો ઉધડ સોદો કરી નાખે છે. તમારી "યાર આજ કાલ ભુખ નથી લાગતી. પગમાં 
ઉંમર, રસ-રૂચિ, એડ્સ, ફોન,ઈમેલ, ધર્મ, મોચ આવી ગઇ છે. બાઈક ખરીદવી છે. 
રાજકીય વ્યુ તમારી જરૂર્યાત.. તમામ ચુંટણીમાં કોને વોટ આપશો..? જેવી વાત 
પર્સનલ લાઇફનું એ ટુ ઝેડ વેચી કાઢે છે. જે પણ કરો છો. કંપની તમારી વાતમાંથી એના 
તે કંપની પોતાને લાગતું શોધી કાઢીને તમે મતલબનો શબ્દ શોધી કાઢે છે. ભુખ, મોય, 
08 


દશનામ સરક્યુલર : 2800-00124. 


બાઈક, ચુંટણી... ત્યાર બાદ તમારી વૉલ પર જો એવું હોય તો ખરેખર ભારત માટે એક ન 
ભુખની ધ્વા, મોચની ધ્વા, બાઈક અને ટાળી શકાય એવો ખતરો પેદા થાય. એક 
ચુંટણી લક્ષી જાહેરાતોનો મારો શરુ કરી દે સર્વેક્ષણ મુજબ ભારતમાં હર એક યુઝર્સ 
છે. યુ ટ્યુબ પણ આવું જ કરે છે. ધ્વિસનાં અઢી કલાક મોબાઈલમાં ગાળે 
ગત વર્ષે ર૯ જુનનાં ગુગલ અને છે.આ સમય ખાઈ જવાનું કાવતરં પણ છે. 
ફેસબુકનાં ભારતીય ઉચ્ચ અધિકારીઓને આ સમય દરમિયાન કોઈ રચનાત્મક કાર્ય 
આઇટી. મંત્રાલવ દ્રારા બોલાવવામાં કરી શકાય. ઈન્ટરનેટની સોનેરી માયા 
આવ્યા હતા. ત્યારે ગુગવે કબુલ કર્યું હતું કે ઝાળમાં સૌ થી વધુ ભરત આબાદ ઝડપાઇ 
હા, અમે અમુક વાતો સાંભળીએ છીએ. પણ ગયું છે. 
સંવેદ્નશીવ વાતો સાંભળતા નથી. પણ ઇઝરાયલ મુળનાં માર્ક ઝકરબર્ગએ 
સવાલ એ છે કે "અમુક" એટવે કેવી.? અને ફેસબુક થી વાવાઝોડું સર્જીને વોટ્સએપ્‌ 
સંવેદનશીવની વ્યાખ્યા સઃ ખરીદી લીધું. ગુગલ બાદ 
શું... પણ ચાલાક કઝ ટિ ફેસબુકનું જબરું 
કંપનીઓ ભારત જ ડે સામ્રાજ્ય 
સહિત આખી છે.વોટ્સએપ્‌ 
દુનિયાને ઉંઠાં / પ્રાઈવસીનાં ભલે 
દાવા કરતું હોય, 


નિ ક 

ડો છળ સ] 

ભણાવે છે. ભારત હી ક્‌ 

પાસે ગુગલ, ન ઇહ ક પણ એ પણ છેવટે 

યુટ્યુબ, ફેસબુકનાં 28, ઝકરબર્ગની જ 

પર્યાય સમી કોઈ ત્ર જ / .લિડીની ભગિની 
પ૨2૭ 


એપ્સ નથી. આવી કંપની છે. 
એપ્સ જ્યારે ભારતમાં ગુગલ અસીસ્ટંટ જાસુસી 
મોટાપાયે વિંકસસે ત્યારે કરે છે એ વાત ખુદ કંપની તરફ થી કબુલ 


દરવાજા દેખાડી દેવાની સરકારની તૈયારી કરવામાં આવી છે. એક હજાર કોલ્સમાં થી 
છૈ ૧૫૩ કોલ્સ એમની સીસ્ટમમાં 
તમે કેવા માણસ છો, એ ઘરનાંઓને ઓટોમેટિંકલી જમા થઈ જાય છે. જેનો 
ખબર હોય ન હોય, કંપની વાળાને બધી ઉપયોગ મનગમતી રીતે કરવામાં આવે છે. 
ખબર હોય છે. એફ્ોઇડ ફ્રોનમાં ગુગલ, યુ વર્ષ ર૦૧૮માં અમેરિકી અખબાર વૉલ 
ઢયુબ પહેલે થી મોજુદ હોય છે. બીજી કોઈ સ્ટ્રીટ જર્નલનાં લેખ મુજબ ગુગલ જી મેઈલસ્‌ 
એપ્સ ડાઉનવોડ ન કરે તો પણ આ ભગિની યુઝર્સનાં ઇનબૉક્સનાં ડાટા સ્કેન કરીને 
જેવી કંપનીઓ યુઝર્સમાં થી “યંધો" કરી લૈ. પ્રોટી મોટી કંપનીઓને વેચી મારે છે. આ 
સષ્ટ્ર વિરોધી ગતિ વિધિઓમાં આ કંપની મ્રામલો અમેરિકામાં ખુબ ચર્ચાયો હતો. 
હજી સંલિપ્ત હોવાનું ઉજાગર નથી થયું, પણ ૨૦૧૯માં ફ્રાન્સની સરકારે ગુગલ પર ડાટા 
09 


દશનામ સરક્યુલર : 2800-00124. 


ચોરીનાં મામલામાં ૪૩૦ કરોડનો અને 
ર૦ર૦માં ૮૮૦ કરોડનો દંડ લગાવ્યો હતો. 
અમેરિકામાં ૧૩૧૬ કરોડનો દંડ ફટકાર્યો 
હતો. લગભગ દરેક દેશને કોઇ ને કોઇ રીતે. 
આવી કંપનીઓ સાથે કઈંક ને કંઇક વાંધા 


એક સર્વેક્ષણ મુજબ જગતમાં ૩૦૦% 
કરોડ એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલ છે. જે દર કલાકે 
વધતાં જાય છે. ઘરમાં વ્યક્તિ દીઠ મોબાઈલ 
છે. ફેસબુકનાં ર૭૪ કરોડ, વોટ્સએપ નાં 
૨૦૦ કરોડ, યુ ટ્યુબ રર૯ કરોડ યુઝર્સ ધરાવે 
છે. આ ઉપરાંત ગુગલ, ક્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ 
ઇત્યાદિ કંપનીઓનાં કરોડોમાં એક્ટિવ 
મેમ્બર છે. 

ભારતની સંપ્રભુતા માટે મસમોટા 
ખતરો, પ્રાઈવસીનો ખતરો, ઉપરાંત અનેક 
ખતરામાં આવે છે નૈતિકતાનો. જેવી એપ્સ 
ખોલો એ સાથે જ અશ્ષીલ કહી શકાય એવી 
જાહેરાતોનો મારો શરુ થઇ જાય. મોબાઈલ 
બાળકનાં હાથ માં હોય કે સ્ત્રીનાં હાથમાં, 
વડીલ જોતા હોય કે ટીન એજ... એમને કોઈ 
મતલબ નથી. એમને મતલબ છે માત્ર ધંધા 
થી. કામોતેજક જાહેરાતો થી ભારતીય 
સમાજમાં અવળી અસર પડી રહી છે. પણ 
કંપનીનું એક જ સ્લોગન હોય છે.- 
અપના સપના મની મની..! 

સોશિયલ મીડિયાનાં વળગણ થી 
વિધાર્થી વર્ગમાં અભ્યાસમાં ખુબ મોટી 
અસર પડી રહી છે. વ્યસન જ કહો. 
હિંસાત્મક ગેમ્સનાં કારણે બાળકોમાં હિંસા 
વૃત્તિ વધી છે. તાજેતરમાં એક કિસ્સામાં 
ટીનએજ દિકરાએ માંને એટલા માટે મારી 
નાખી, કેમ કે તે ગેમ રમવાની ના પાડતી 


10 


હતી. ઠંડે કલેજે હત્યા કર્યા બાદ લાશને ત્રણ 
ધ્વિસ સુધી ઘરમાં જ રહેવા દીષી, છોકરો 
આખો ધ્વિસ ગેમ રમતો, હ્વીઝમાં થી 
ખાવાનું ખાઈ લેતો.. પકડાયો ત્યારે મામલો 
સામે આવ્યો. આ લાલબતી સમાન ઘટના 
છે. પોર્નોગ્રાફી ભવે પ્રતિબંધિત હોય, છતાં 
એવી અનેક સાઈટ છે, જે પોર્ન બતાવે છે. 
આવી સાઈટની ઝાળમાં યુવાન, યુવતીઓ 
જ નહીં, વયસ્ક સ્ત્રી -પુરુષો પણ સપડાઈ 
જાય છે. ગલગલિયાં કરાવે એવી લોભામણી 
જાહેરાતો થી શરુ થતી આ સાઈટ અંતે 
વિનાશની ગર્તામાં ધકેલે છે.તમામ વય 
જુથનાં લોકો માટે ઈન્ટરનેટમાં ઘણું બધું 
મોજુદ હોય છે. સર્ચ કરતા પહેલા બે વાર 
વિચાર કરી લેવો.કંપનીઓ પર સરકાર નકેલ 
કસસે ત્યારની વાત ત્યારે, અત્યારે તો 


દશનામ સરક્યુલર : 2800-00124 


માં થી એક સાથે નાણાં ઉચાપત 
કકાણણણઇ-:::ઝાઝા દઇ જાર કોણ કળા કરી ગયું 
# એની જાણ થાય એ પહેલાં 
કંપની દેશ જ બધ્લી નાખે. 
ઝાઝા અથવા તો વિદેશ થી જ બધું 
ડી ઓપરેટ કરે. આવા તો અનેક 
ખતરા છે. જેનો હાલ એક જ 
ઉપાય છે. મોબાઈલ ફોનનો ખપ 
પુરતો જ ઉપયોગ કરવો. વધુ 
પડતી ફાલતુ એપ્સ લેવી નહીં. 
આપણે ચેતતા નર સદા સુખીનાં મંત્રને નવી એપ તો બિલકુલ ન લૈવી. 
અનુસરીએ. આપણી વિવેક બુદ્ધિ થી વૈવાં પહેલાં ત, ( ટર્મ એન્ડ કન્ડીશન )નાં 
મોબાઈલ વાપરીએ.ઘણું એવું હોય છે, જે રૂપાળા નામ હેઠળ આદરવામાં આવતા 
મોબાઈલને ન કહેવાય. યાદ રાખો , તમારા વરવા ખેલને સ્કિપ કર્યા વગર વાંચી લેવો. 
આંગળાં શું ટાઇપ કરે છે એ મોબાઈલને “ધી જ પરમિંશન આપવાની જરૂર નથી. 
પણ ખબર પડે છે. મોબાઈલને નિર્જીવ “ાળકો ને મોબાઈલ થી શક્ય એટલા દુર 
સમજવાની રખે ભુલ કરતા. અનેક કંપનીઓ ચખવા. વળગણ ભવિષ્ય બગાડી શકે છે. 
તમારી વાતો, સર્ચ, પસંદ, અને ઘણું બધું સેવ રીઓ અને ખાસ તો યુવતીઓએ ચેતીને 
રહી હોય છેજે ભવિષ્યમાં મોટો ખતરો રહેવું. મોટા ભાગની કંપનીઓ ગેલેરી 
બનીને સામે આવી શકે છે,બ્લેક મેઇવ પણ જીવાની અને વાપરવાની પરવાનગી પણ 
કરવામાં આવે. કૉલ રેકોર્ડિંગ જેવી એપ તો યૉંગી લેતી હોય છે. એટલે ગેલેરીમાં ફોટાઓ 
છે જ વાતો રેકોર્ડ કરવા માટે, જસ્ટ થિંક, પણ સુરક્ષિત નથી. 
તમારી બધી જ વાતો રૅકોર્ડ કરવામાં આવે ધારો કે તમારે આવી કોઈ પણ બાબત 
છે. અને તમારા પાસે શું કામ લઈ શકાય એ માટે કેસ કરવો છે. પણ જ્યાં સુધી તમે 
કંપની નક્કી કરી લે છે.માત્ર લોનનાં કૉલ સમજો કે કઈ કંપની દ્વારા યાડ પડી છે, એ 
આવવા પુરતું સિમિત નથી આ. બેંક પહેલાં જ કંપની તમામ રેકોર્ડ બ્લોક, ફ્રીઝ 
એકાઉન્ટ નંબર થી માંડીને તમામ જરૂરી કરી નાખે. સાઇબર ક્રાઇમ ખુબ ઓછા 
સામગ્રી ભેગી કરવા માં આવે છે. અલબત્ત, સાબિત થઈ શકે છે.એમાં પણ આતો ખુદ 
બહુ ઓછા પ્રમાણમાં આવી ઠગી સામે કંપની દ્રારા આદરવામાં આવેલું પુરા પ્લાન 
આવે છે. પણ ધારો કે જે તે કંપની નક્કી કરે સાથેનું છટકું છે. 
કે હવે સમય આવી ગયો છે ભેગી કરેલી વૈક અપ... સો, બી એલર્ટ... 
માહિતીને વટાવવાનો. તો?? તો એક જ 
ઝટકે લાખો, કરોડો લોકોના બેંક એકાઉન્ટ 


11 


દશનામ સરક્યુલર 


શિક્ષણ જગત 


ફેબ્રુઆરી ર૦રપ નોર્ડની 
પરીક્ષા આપતા ધોરણ ૧૦ના 


બાળકો માટે વિજ્ઞાન વિષયની વિચાર કેડી.... 


ડબલ રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ વિજેતા 


બલદેવપરી સર દ્વારા સચોટ માહિતી.. 


ધોરણ-10 ક્રમશઃ લેખ ભાગ-૩ 

સતત બે ક્રમશઃ અંકમાં આપણે 
ગણિતના માળખાની અને પ્રકરણ વાઈઝ 
માહિતી મેળવી આજે આપણે ધોરણ 10ના 
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયની 
માળખાની અને પરીક્ષાના પેપરની 
બ્લુપ્રિન્ટની જે (પેપરનાપરિરૂપની) માહિતી 
સચોટ રીતે મેળવશું. 

ધોરણ 10માં વિજ્ઞાનનું પેપર 
ગણિતના પેપરની જેમ જ 80 ગુણનું હોય છે, 
જેમાં પાસ થવા માટે 80માંથી ઓછામાં 
ઓછા 26 ગુણ મેળવવા ફરજિયાત હોય છે 
અને શાળા કક્ષાએથી વાર્ષિક પરીક્ષાઓ 
અને અન્ય પ્રવૃતિ સાથે 20માંથી 7 ગુણ 
લાવવા ફરજિયાત હોય ફૂલ 26-7-33 ગુણ 
બોર્ડની પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે આવશ્યક 
છે. અને ધોરણ 10ના વિષય વિજ્ઞાન અને 
ટેકનોલોજીમાં પણ વિભાગ ચાર હોય છે એ, 


12 


બી, સી અને ડી અને આ વિભાગ મુજબ 
પ્રશ્ન એ માં 24 ગુણના એક માર્કના પ્રશ્નો 
હોય છે. 

જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો હોય 
જેવા કે આપેલ વિકલ્પ માંથી યોગ્ય વિકલ્પ 
જવાબ પસંદ કરી જવાબ આપો, ખાલી 
જગ્યા પૂરો, હેતુવક્ષી, જોડકા જોડો, ખરા 
ખોટા વગેરે જેમાં કૂલ 24 માંથી 24 પ્રશ્નોના 
જવાબ આપવાના હોય છે. 

જ્યારે વિભાગ બી માં 18 માર્કનું ગુણ 
ભારણ ધરાવે છે જેમાં નવ પ્રશ્નોના જવાબ 
આપવાના હોય અને જેમાં દરૅક પ્રશ્નનાબે 
ગુણ હોય છે જે પેપરપત્રમાં પ્રશ્ન નંબર 25 
થી 37 પૂછાયેલહોય છે જેમાં કુલ 13 પ્રશ્નો 
પૂછવામાં આવે છે જેમાંથી નવ પ્રશ્ન 
લખવાના હોય છે એટલે કે ચાર પ્રશ્નો 
અથવામાં હોય છે ના 13 માંથી ગમે તે 
નવના જવાબ આપણે આપવાના હોય છે 


દશનામ સરક્યુલર 


એટલે જર્નવ વિકલ્પ આપવામાં આવેલો 
હોય છે 

જ્યારે વિભાગ સી ની અંદર 18 ગુણ નું 
પુછાય છે જેમાં છ પ્રશ્નોના જવાબ 
આપવાના હોય દરેકના ત્રણ ગુણ હોય છે 
બોર્ડના પેપરમાં પ્રશ્નો નો ક્રમાંક ૩૮ થી 
૪૬એટલે જેમાં કુલ નવ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે 
છે અને નવમાંથી છ પ્રશ્નોના જવાબ 
કોઈપણ છ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય 
છે એટલે કે એમાં વધારાના 3 પ્રશ્નો 
પૂછવામાં આવે છે જેમાં પણ જનરલ વિકલ્પ 
આપેલો હોય છે 

જ્યારે વિભાગ ડી એટલે કે વિસ્તૃત 
પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય જે 20 
ગુણના પ્રશ્નો પુછાય છે જેમાં પાંય પ્રશ્નોના 
જવાબ આપવાના હોય દરંક ખરા 


એટલે વિભાગ વાઇઝ અને પ્રકરણ વાઈઝ 
એના ગુણ કેટલા છે તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી 
જ્શે 

જેમાં પ્રકરણ-5 જૈવિક ક્રિયાઓ આઠ 
ગુણ નું પુછાય છે તેમજ પ્રકરણ નવ પ્રકાશ 
પરાવર્તન અને વક્રીભવન પણ આઠ ગુણ નું 
પુછાય છે અને પ્રકરણ 11 વિધુત તે પણ 
આઠ ગુણ નું પુછાય છે એટલે કે સૌથી વધુ 
ગુણ આ ત્રણ પ્રકરણમાંથી હોય છે ત્રણેય 
પ્રકરણ 8 ગુણના છે આમ કુલ 80 ગુણનું 
પેપરમાં અથવા ના ગુણ થઈને કુલ 109 
માર્કનું પેપર હોય છે જેની વિસ્તૃત ચર્યા 
આપણે પ્રકરણ વાઈઝ વિભાગ વાઇઝ અને 
કયા પ્રકરણ માંથી કેટલું પૂછાય તેની ક્રમશઃ 
ચર્ચા આવતા અંકમાં કરશું. 


ઉતરના ચાર ગુણ હોય છે. એટલે કે વિભાગ 
જેમાં બોર્ડના પેપરમાં પ્રશ્ન ક્રમાંક |“ “હનામ સિતણણણી 
47 થી ડત પ્રશ્નો એમાં આવેવા હોય [ઝને બ [ક 
ભાંકુવ આઠ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે [હ કખા [- 0 - [999 
છે ,અને જેમાંથી પાંય પ્રશ્નોના [, નગ્ન ક» [99 
જવાબ લખવાના હોય એમાં પણ (પમત  [  -[- લ ભ. 
ફૂલ 3 પ્રશ્નો વધારનાવિકલ્પમાં |. પદન નિતા 
આપેલ હોય છે જેમાં કોઈ પણ [- વ્જગનેસનન [9 0 બ જ 
પાંચ પ્રશ્નોના જવાબ આપીને [, યક નનમેક - બ 0 - ઉ 10 
વિદ્યાર્થી સારા ગુણ મેળવી શકે છે |, પરત [બ -[- -| [છ 
ધોરણ-10ના વિજ્ઞાન અને [9 [બયાબપમવોન્ત છ - 0 -[બ બ 
ટેક્નોલોજી માં કુલ 13 પ્રકરણ છે [» વ્યપગ્ય અમાર ભ 0 [- 0 9 છ 
અને તેના પ્રકરણ મુજબ ગુણ અને [* કત [બ ૦ 0 -[ બ 10 
કયા પ્રકરણને વધુ ગુણ ભારાંક [5 શિજ્બનકત્તો - 9 [- ભઇ બ 
આપવામાં આવ્યા છે એની [5 મપ્યાગણ [ભ %[- ક ૪10 
માહિતી કોષ્ટકમાં નીચે આપવામાં પોઝ સ ૪8 છ છા છ પક 
આવી છે તેનો અભ્યાસ કરશો ગુણ અ ૩૪ ઝ છ 


13 


દશનામ સરક્યુલર : 2800-00124. 


[ક ભક. વાં 
ઘ સ્ટેન્ડીંગ બોય ઓફ નાગાસાકી 


આ એક એતિહાસિક ફોટોગ્રાફ છે જે 1945માં જાપાનના નાગાસાકીમાં 
09 ઓગસ્ટના રોજ અણુ બોમ્બ ધડાકા બાદ 
ફોટોગ્રાફર 7૦૦ ૦'2૦11૯॥ દ્વારા લેવામાં આવેલ હતો. 

આ ફોટોગ્રાફમાં લગભગ 10 વર્ષનો છોકરો તેના મૃત ભાઈને તેની પીઠ પર 
પટ્ટો બાંધી સ્મશાનગૃહની બહાર અંતિમવિધિની રાહ જોઈ ઊભો છે. 
એક સૈનિકે તેને કહ્યુ તને ભાર લાગશે તારા મૃત ભાઈને નીચે મૂકી દે” 
ત્યારે એ બાળકે જવાબ આપ્યો કે "તે ભાર નથી મારો ભાઈ છે..! 


સૈનિક સમજી ગયો અને મૌન થઈ ગયો. 
ત્યારથી આ ફોટોગ્રાફ જાપાનમાં એકતાનું પ્રતિક ગણાય છે. 


ભાઈ એ ભાર નથી, જો એ પડી જાય તો ઊભો કરો, જો થાકી જાય તો મદદ કરો, 
જો ભૂલ કરે તો માફ કરો કારણ કે ભાઈ ભાઈ છે ભાર નથી. 
કદાય જગત એને છોડી દે છે તો તેને તમારી પીઠ પર લઈ લેજો... મદદ કરજો. 
જે લોહીનો નહી એ કોઈનો નહી.. 
14 


દશનામ સરક્યુલર : 200-0124 


દશનામ 
ક્વિઝ-૨ 
જરૂરી દશ જાણકારી... 
૧. “પુરી' ભગવાન શંકરના કયા ૬. તિર્થ અને આશ્રમ ભગવાન શંકરના 
અંગમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે ? કયા અંગથી ઉત્પન્ન થયા છે ? 
(એ) બ્રહ્માંડમાંથી (બી) લલાટમાંથી (એ) જીભમાંથી (બી) ચરણમાંથી 
(સી) બાહુમાંથી (સી) કુખમાંથી 
૨. “ભારતી' ભગવાન શંકરના કયા ૪. દશનામ ગોસ્વામીના દેવ કોણ છે ? 
અંગથી ઉત્પન્ન થયા છે ? (એ) શ્રીકૃષ્ણ (બી) શ્રીરામ (સી) 
(એ) બાહુમાંથી (બી) લલાટમાંથી ભગવાન શંકર 
(સી) બ્રહ્માંડમાંથી ૮. દશનામ ગોસ્વામીના દેવી કોણ છે? 
૩. “સરસ્વતી' ભગવાન શંકરના કયા (એ) મહાકાલી (બી) હિંગળાજ 
અંગથી ઉત્પન્ન થયા છે ? માતાજી (સી) અંબાજી 
(એ) બાહુમાંથી (બી) જીભમાંથી ૯. દશનામ ગોસ્વામીના દેવી હિંગળાજ 
(સી) લલાટમાંથી માતાજીનું મુળ સ્થાનક કયાં આવેલું 
૪. ગિરિ, પર્વત અને સાગર ભગવાન છે? 
શંકરના કયા અંગથી ઉત્પન્ન થયા? (એ) કરાંચી (બી) હૈદરાબાદ (સી) 
(એ) બાહુમાંથી (બી) જીભમાંથી બલુચિસ્તાન 
(સી) લલાટમાંથી ૧૦. આમાંથી દશનામ ગોસ્વામીનો મઠ 
૫. વન અને અરણ્ય ભગવાન શંકરના કયો છે? 
કયા અંગથી ઉત્પન્ન થયા છે ? (એ) શૃંગેરી મઠ (બી) ગોવિંદ મઠ 
(એ) જીભમાંથી (બી) ચરણમાંથી (સી) અગ્નિ મઠ 


(સી) કુખમાંથી 


15 


સ્વાસ્થ્ય 
જાળવણી 


સફરજન 
કોણે ના ખાવા જોઈએ? 


જો એક સ્વસ્થ વ્યકિત નિયમિત એક 
સફરજન રોજ ખાય તો તેની તબિયત 
ખરાબ થવાની સંભાવના ઘટી જતી હોય 
છે. પરંતુ જે રીતે દરેક વસ્તુની સારી 
અસર હોય છે તે રીતે ખરાબ અસર 
પણ હોય છે. 


સફરજનમાં કોઈ ખરાબી નથી હોતી. 
પરંતુ ૪ મેડિકલ કન્ડિશન એવી જો જેમાં 
સફરજન ખાવામાં આવે તો નુકસાન 
વધી જાય છે. શકય છે કે આ ૪ મેડિકલ 
કન્ડિશનમાં સફરજન ખાવાથી તમારે 
તુરંત ડૉકટર પાસે પણ જવું પડે છે. 
તેથી આ ૪ પરિસ્થિતિમાં ભૂલથી પણ 
સફરજન ખાવું નહીં. 


૧)ખરાબ પાચન : સફરજનમાં 
ફાઈબર વદારે હોય છે જે ડાઈઝેશન 
માટે સારું છે. પરંતુ જે લોકોને પાચન 
સંબંધિત સમસ્યાઓ રહેતી હોય એટલે 
કે જેનું પાચન ખરાબ હોય તેમણે 
સફરજનનું સેવન ટાળવું જોઈએ. 
કારણકે તેનાથી પાચન સંબધિત સમસ્યા 
થઈ પણ શકે છે. નબળું પાચન હોય 
તેમને સફરજન ખાવાથી ગેસ, 
એસિડિટી, પેટમાં દુઃખાવો થઈ શકે છે. 


16 


ડૉ નંદિની એસ. ગોસાઈ 
જામનગર ણ 


ર) ડાયાબિટીસઃ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ 
માટે પણ સફરજન સારું નથી. 
સફરજનમાં સુગરનું પ્રમાણ વધારે હોય 
છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ જો સફરજન 
ખાય તો બ્લડ સુગર લેવલ ઝડપથી વધી 
જાય છે. 


૩) સ્થૂળતા : ઘણા ફળ એવા હોય છે 
જે વજન ઘટાડવા માટે ફાયદાકારક 
માનવામાં આવે છે તેવી જ રીતે એવા 
પણ ફળ હોય છે જે વજન ઝડપથી 
વધારી શકે છે. સફરજન એવા ફળની 
કેટેગરીમાં આવે છે જેને ખાવાથી વજન 
વધી શકે છે. કારણ કે સફરજનમાં 
કેલરી અને સુગર બંન્ને વધારે હોય છે. 


૪) એલર્જી : ઘણા લોકોને સફરજનની 
એલર્જી પણ થઈ શકે છે. જે લોકોને 
એલર્જી હોય તેઓ સફરજન ખાય તો 
ત્વચા પર ખંજવાળ આવવા લાગે છે. 
ચહેરા પર સોજો આવી જાય છે અને 
ત્વચા પર રેશિસ પણ પડી જાય છે. 
આવું થતું હોય તો સફરજનનું સેવન 
બંધ કરી દેવું જોઈએ. 


દશનામ સરક્યુલર : 2800-00124. 


બોધ 


કથા 


માણસનું 
વ્યક્તિત્વ... 


સ્વામીજી એકવાર જાપાન ગયા. ત્યાં 
જાપાનના સમ્રાટનો બાગ જોવા માટે ગયા 
ત્યારે એમને આશ્ચર્ય થયુ કે 100 વર્ષ જુના 
વૃક્ષોની ઉંચાઇ માંડ થોડા કટની જ હતી. 
સ્વામીજી વિચારવા લાગ્યા કે આવું કેમ બને 
190 વર્ષ જુનુ પુરાણું વૃક્ષ તો કેવુ મહાકાય 
હોય! આ તો કદમાં સાવ નાના છોડ જેવા જ 
લાગે છે. 

સ્વામીજીએ કુતુહલવશ આ વાત 
માળીને પુછી કે આ વૃક્ષો આટલા જુના 
હોવા છતા એની ઉંચાઇ કેમ સાવ ઓછી 
છે? માળીએ જ્યારે આ વાત સાંભળી ત્યારે 
એ હસવા લાગ્યો અને એણે પ્રતિઉતરમાં 
કહ્યુ કે મને એવુ લાગે છે કે આપને વૃક્ષોની 
બાબતમાં કોઇ વિશેષ જ્ઞાન નથી. 

આગળ બોલતા માળીએ સમજાવ્યુ કે 


17 


મંથનપુરી એલ, ગોસ્વામી 


છ 


આપ માત્ર વૃક્ષને જુવો છો. જ્યારે અમે તો 
એ વૃક્ષના મુળને જોઇએ છોએ. અમે મુળને 
વધવા જ નથી દેતા. સતત મુળને નીચેથી 
કાપ્યા કરીએ છીએ. અને મુળ કપાવાને 
કારણે વૃક્ષો ઉપર વધી શકતા નથી. 

મુળ જેટલા ઉંડા જાય વૃક્ષ એટલુ મોટું 
થાય આમ વાસ્તવમાં વૃક્ષોનો પ્રાણ ઉપર 
નહી, જમીનની નીચે રહેલા મુળમાં હોય છે. 

આપણા બધાની પણ આ જ હાલત 
છે આપણને લોકોનું બાહ્ય વ્યક્તિત્વ અને 
આચરણ દેખાય છે પરંતું તેના વિચારો 
દેખાતા નથી. વાસ્તવમાં એના 
આયરણના મુળ એના વિચારમાં જ હોય 
છે. આપણે આપણા સદવિચારો પર એવો 
કુઠારાઘાત કર્યો છે કે જીવનવૃક્ષ સાવ 
સંકોચાઇને નાના છોડ જેવું બની ગયુ છે. 


* બાપુ છાપું વાંચી રહ્યા હતા. 
સમાયાર હતા. 

"સુરતમાં ઝેરી "કમળા" એ ૧૦ જણનો 
ભોગ લીષો.” 

બાપુ બાબડ્યા: બહુ ડેન્જર "બૈર" 
કહેવાય.! 

* સાહેબે ભૂરા ને ઝાપટ મારી ને બીજો 
સવાલ પૂછ્યો, ભવિષ્યકાળ બતાવ? 
ભૂરો: રિસેસમાં તમારા હોન્ડામાં હવા 
નહીં હોય. 
સાહેબે બીજી ઝાપટ મારી, 


* એફવાર ભૂરા એ એના દોસ્ત ને લાફો 
માર્યો. 


દોસ્ત: ભૂરા તે મને વાંક વગર લાફો કેમ 
માર્યો.? 


ભૂરોઃ તું તો ક્યારેય વાંક માં ના આવ તો 
શું અમારે નવરા બેસી રહેવાનું? 


* અપરાધી: જજ સાહેબ, હું દારૂ પીષેલ 
નહોતો, પણ દારૂ પીતો હતો. 
જજ; તો એવુ કરીએ તારી સજા એક 
મહિનાથી ઘટાડી 30 ધ્વિસ કરી 
આપીએ. 


દર્શન્પુરી ડી. ગોસ્વામી જુ 
સુરતઇ 


* એક્વાર બાપુ બંકમાં પૈસા જમા 


કરાવવા ગયા, 
ઓફિસર: નોટ ફાટેલી છે, બીજી આપો. 


બાપુ: હું મારા એકાઉન્ટમાં જમા કરાવું 
છું, કાટેલી હોય કે નવી તારે શું? 


* એક વાતુડી મહિલાનુ ચેકઅપ કર્યા 


બાદ.. 


ડૉકટર: તમને કોઇ બિમારી નથી, માત્ર 
આરામની જરૂર છે. 


મહિલા; પણ ડૉકટર સાહેબ મારી જીભ 
તો જોવો.. 


ડૉકટર: તેને પણ આરામની જરૂર છે. 


ડૉકટર: શુ લખી રહ્યો છે? 

પાગલ: ચિઠ્ઠી 

ડૉકટર: કોને? 

પાગલઃ પોતાને 

ડૉકટર: અચ્છા, જણાવ આમા શુ લખ્યુ? 


ડૉકટર: અરે આ ચિઠ્ઠી હજુ મને મળી 
ક્યા છે. જ્યારે મળશે ત્યારે પાકુ તમને 
જણાવીશ. 


ટીપ્સ 


દશનામ સરક્યુલર : 210૮-00124. 


ડૉ! સાગરગીરી આર. ગોસાઈ 
જામનગર 


થાઈરોઈડ શા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે? 


થાઇરોઇડ એ ગરદનમાં એક અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિ છે જે હોર્મોન્સ 
ઉત્પન્ન કરે છે જે ચયાપચય, વૃધ્ઠિ અને વિકાસ સહિત શરીરના ધણા 
કાર્યોને નિયંત્રિત કરે છે. થાઇરોઇડ લોહીના પ્રવાહમાં હોર્મોન્સ છોડે 
છે, અને જ્યારે તેને વધુ ઊર્જાની જરૂર હોય ત્યારે શરીર વધુ 
હોર્મોન્સ ઉત્પન્ન કરે છે, જેમ કે જ્યારે તે ઠંડી હોય, વધતી હોય 
અથવા ગર્ભવતી હોય. 


19 


દશનામ સરક્યુલર : 2800-00124. 


અહીં થાઇરોઇડના કેટલાક કાર્યો છે: 
ચયાપચય : 


થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ બેઝલ મેટાબોલિક 
રેટ (800૨) ને નિયંત્રિત કરે છે, અને 
કાર્બોહાઇડ્રેટ અને પ્રોટીન ચયાપચયને પણ 
ઉત્તેજિત કરી શકે છે. 
વૃદ્ધિ અને વિકાસ 

થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ કોષોને વૃદ્ધિ, 
ભિન્નતા અને વિકાસમાં મદદ કરે છે, અને 
તેઓ શારીરિક અને માનસિક વૃદ્ધિને 
ઉત્તેજીત કરે છે. બાળકોમાં, થાઇરોઇડ 
હોર્મોન્સ હાડકાની વૃદ્ધિને ઉત્તેજીત કરવા 
માટે વૃદ્ધિ હોર્મોન સાથે કામ કરે છે. 
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન અને પ્રિનેટલ 
ડેવલપમેન્ટ દરમિયાન, થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ 
મગજને પરિપક્વ કરવામાં મદદ કરે છે. 
કેલ્શિયમ ચયાપચય : 


થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ હાડકાંમાં કેલ્શિયમ 
અને ફોસ્ફેટ જમા કરવામાં મધ્દ કરે છે, 


તેમને મજબૂત બનાવે છે. તેઓ 
ઓસ્ટિઓક્લાસ્ટ, જે કોષો હાડકાને તોડી 
નાખે છે તેને અટકાવીને લોહીમાં 
કેલ્શિયમનું સ્તર પણ ઘટાડે છે. 
મગજનું કાર્ય : 

થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ સમગ્ર જીવન 
દરમિયાન મગજના કાર્યને પ્રભાવિત કરે છે, 
અને પુખ્ત વયના લોકોમાં હાઇપો- 
થાઇરોડિઝમ સુસ્તી, નબળા મોટર સંકલન 
અને જ્ઞાનાત્મક ધટાડાનું કારણ બની શકે 
છે. 


અન્ય કાર્યો: 


થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ પણ હધ્યના 
ધબકારા અને સંકોયનને ઉત્તેજિત કરે છે, 
અને પ્રજનન, ઓવ્યુલેશન અને માસિક 
સ્રાવને અસર કરે છે. 


લાખોન- 


વાચક મિત્રો 
ભારતમાં 


અને વિદેશમાં 


સમસ્ત દશનામ ગોસ્વામી સમાજને 


ઉતરોત્તર પ્રગતિની 


“હાર્દિક શુભકામનાઓ... 


દશનામ 


સરક્યુલર 


માસિક ગુજરાતી મેગેઝિન 


ચિત્ર 


નેટા સંભાળીને 
આગળ ખાડો છે..! 


બેટા સંભાળીને 
આગળ ખાડો કછે..! 1 


૩૬ €&રિરારઇા. ૩૦% 


148૨૬1૭ મિ1..! 


દશનામ સરક્યુલર : 2800-00124. 


આભાર 


ડક નમો નારાયણ, 


અત્યંત આનંદની લાગણી સાથે આ 
*દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનનો 
ઓકટોબર-ર૦ર૪નો ર૮મો અંક 
આપની સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. 
આપના સહકાર બદલ આપ સર્વે 
જ્ઞાતિબંધુઓ, વાચક મિત્રો, લેખક 
બંધુઓ સર્વેનો દિલથી આભાર વ્યકત 
કરૂ છું... 

મને આશા છે કે આ અંક પણ 
આપને જરૂર ગમશે અને ઉપયોગી 
થશે. અગર આપ એવું ઈચ્છતા હો કે 
આ અંક આપણા સમાજના દરેક 
પરિવાર, સભ્ય સુધી પહોંચે, તો આપ 
આપના સગા-સ્નેહીજનો-મિત્રોના 
ગ્રુપમાં પણ જરૂર શેર કરજો. 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનમાં 
સંકલિત કરેલી કૈટલીક ઉપયોગી 
માહિતી સોશિયલ મિડીયાના 
માધ્યમથી આપણા સમાજની દરેક 
વ્યકિત, પરિવાર સુધી પહોંચે અને 
ઉપયોગી થાય એવો અમારો આ નમ્ર 
પ્રયાસ છે. આ ઈ-મેગેઝિનનો અંક 
દર અંગ્રેજી મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં 
પ્રસિદ્ધ થાય છે. 


22 


'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનને 
હજુ પણ શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા આપના 
સૂચનો આવકાર્ય છે. 


આ અંક માટે આપનો અભિપ્રાય 
અમને વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા 
ઈ-મેલ પર જરૂર મોકલશો, આપનો 
અભિપ્રાય અમારો ઉત્સાહ વધારશે. 


'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનના 
આગળના દરેક અંક આપ અમારી 
ટેલિગ્રામ ચેનલ, વોટ્સએપ ગ્રુપ, 
ગુગલ ડ્રાઈવ તેમજ ઈન્ટરનેટ 
આરકાઈવ પરથી દરેક અંક 
વિનામુલ્યે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. જેની 
લિંક આ અંકમાં આપેલી છે. 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીના 
અંકો સમાજના લાખો લોકો સુધી 
પહોંચે છે. દરેકના અભિપ્રાય, 
સૂચનો પણ મળે છે. આપનો ખૂબ 
ખૂબ ધન્યવાદ. 

આપના આશીર્વાદ અને સાથ સહકાર 
મળતા રહે એવી અપેક્ષા સહ... 

ડક નમો નારાયણ... 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


હ્કૃ 
દશનામ 


સરક્યુલર 
માસિક ગુજરાતી ઈ-મેગેઝિન 


દર મહિને અંક પ્રાપ્ત કરવા માટે 


વોટ્સએપ ગ્રુપ .»00૫૫ ષ્ટ 


"ર ટેલિગ્રામ ચેનલ 701૫ 


હ ગુગલ ડ્રાઈવ તાલ, 


111૬૨૫1 &તત0૪૦ 
ઊં ગુજરાતીઓડિયો સાથે ઈ-1016 


શત્‌ શત્‌ નમન 
ફે નક.” 


અમારામાં સંસ્કારો અને આવડતોનું સિંચન કરનાર 
અમારાં માતા-પિતાને... 


જ્મળ્યવધધાફણસ્તે મા પ્લેળુ હવત્વન | 
થા જર્મણસસેત્પૂ તે સનોડસ્વમીખા ।। 


ગી 


પૂ. પિતાશ્રી રામપુરી નારણપુરી ગોસ્વામી * પૂ. માતુશ્રી જમનાબેન રામપુરી ગોસ્વામી 


રબારીકા - જામજોધપુર / સુરત. 


